Frightful Murder 

Duke-Street, Aberdare 



Friday Evening, Soy. 30th, 1866. 

When one 


THOMAS WATKINS, 

A Cattle Dealer, was murdered by 

BENJAMIN JOSES, Labourer, 

Who has been committed upon the Coroner’s 
warrant to take .his trial at the next Swansea 
Assizes upon the charge of wilful murder. 


Working men, come now, consider, 
Awful, wrethehed is your case ; 

Look around you, see the quarrels 
And the murders which take place. 

Drink—strong drink, has ruined thou i 
And some noble working meu ; 

When will you look at its evils, 

And avoid it, now say when ? 

At Aberdare a little quarrel— 

It could not be very great; 

But it did excite the parties 
All to an alarming heat; 

Costs incurred by the complainant— 
Great uneasiness to mind, -* 


4 


And the consequence was murder, 

Then a prison close behind. 

Don’t give way to heated passions. 

Keep from drink ! O keep from drink ! 

Be all sober, always careful, 

Of the world eternal think ; 

Sickness, accidents are frequent, 

Most in consequence of drink; 

O avoid it, and he sober, 

Of the world eternal think. 

See a fellow workman dropping, 

See him weltering in his blood, 

Dying in that poor condition, 

Dying without seeing good. 

Life is short, and death is certain. 

Seek the Saviour—seek him now, 

At his feet in deep repentance 
For his pardon do all bow. 


Jones a’i Fab, Argraffwyr, Aberdar. 




LLOFBUDDIAJBTH 

■DUYCHR YNLLYD 

A gymerodd le yn 

DUKE ST., ABERDAR , 

NOS WENEE, TACHWEDD SOain, 1868 
Pryd v lladdwyd un 

THOMAS WATKINS 

Gan 

BEIJAinr JOIES, Latewr, 

Yr hwn sydd yn awr yn Ngharchardy Aber- 
tawy, wedi ei draddodi yno gan y Coroner ar y 
cyhuddiad o lofruddiaeth wirfoddol, ac yn aroe 
ei bravvf yn y Brawdlys Sirol nesaf. 

Oddeutu haner awr wedi 9 ar y nos gryb- 
wylledig, ymddengys fod y llofrudd a’r llof- 
ruddiedig wedi myned gyda’u gilydd i’r 
Market Tavern, ac yfed peth diod, pryd y 
cyfod dd rhy w anghydfod rhyngddynt, ac aeth- 
ant i ymladd a’u gilydd. Wedi hyny aeth 
Jones allan. Yn mhen ychydig aeth Watkins, 
y llofruddiedig, allan hefyd, pryd yr oedd 
Jones yn ei ddysgwyl, yr hwn a’i tarawodd 
yn ddisymwth a chareg ar ochr ei ben, nes y 
syrthiodd yn farw yn y fan. 

Weithwyr caled anwyl Cymru, 

Pwyllwch, rhoddwch sylw ’nawr, 

Diod feddwol sydd yu ’sgubo 
Liu i’r trag’wyddoldeb mawr ; 

O ! mae’r llofruddiaethau erchyll 
Bron i gyd trwy’r ddiod gref; 

A’r damweiniau sydd yn dygwydd 
Trwy’n hardaloedd, wlad a thref! 

Yn Aberdar bu tro galarus, 

Oil o herwydd peth dibwys ; 

Enaid yrwyd draw i angeu, 

Corff a roddwyd dan y gwys ; 

Rhuthrodd un yn anystyriol 


Ar y Hall, a lladdodd ef, 

Syrthiodd mewn rhyw fodd disymwth 
Heb gael rhoddi llais nà lief, 

. 

Mae y llofrudd ’náwr mewn dalfa, 
Gaiff éi broii’n fanol iawn ; 

Nid oes t’wlhveh yn ei achos— 

Yno cawd tystiolaeth lawn ; 

Mae ei fynwes e’n fra#ychus, 

A’i Jbeirthynasau oil yn brudd, 

Am, ei brawl pan y meddyliant 
Pan y del y sobr ddy<ld. 

Mae’r tafarnau’n dai cysurus, 
Llawnder yno beunydd sydd ; 

M ae’ch tai chwi yn 11 vvm a budron, 
Gwragedd lawer sydd yn brudd* 
Ewch a’ch enill adre’n ddiogel, 

Hyn wna lord gwraig a phlant 
Sydd yn awr mewn- carpiaü budron, 
Yn newynog, lawer caut. 

Penderfynwch gyda’ch giiydd 
Fynu tai cýsuruá, clyd ; 

O paham, er gweithio’n galed, 

Byddweh chwi mor dla,wd eich byd 
’ll ych yn enill arîan ddigon 
1 gael bwyd a dillad da, 

Ac aneddau lied gysuriis 

I gael gorphwys gaua’ a ha’. 

Rhoddwch héibio’r ddiod feddwol, 

A darllenwch lyfrau da; 

Pechod sÿdd yn addaw llawer, 

Ond cyflawnu byth ni wna j 
Y mae wermod yn ei gwpan, 

Twyllo wna yn mhob rbyw oçs ; 
Trowch eieh gwyneb ä am ddiangfa 
At yr hvvn fu ar y groes. ; 


